MáiMðarrit til stuðnings lcirkju og kristindómi íslendinga, 
gefið út af hinu ev. lút. kirkjufélagi ísl. í Vestrheimi. 


RITSTJÓRI JÓN BJAIiNASON. 

8. árg. WINNIPEG,APRÍL LS93. Nr. 2. 


UPPS TIGNI-N GAIiJJj 1 GSSÁIMR 
effcir Norclcil Brúun, 

þýddr á isl. handa j,Sam.“ af séra Valdemar Hricm. 


Um fjallið helga harpa mín .skal óma; 
þar hverfr jörð með ölluin sínum hlóma, 
er stari etc í háan himingeim. 
þar Jesús stóð með sínum hinnsta sinni 
og sveif upp paðan burt frá veröldinni 
til himins heim. 

Eg horfi nú svo langt sem augað eygir, 
v en auga mannsins dyljast huldir vegir, 

,;er herrann fór, er hvarf hann hurt af jörð. 
þó getr sálin séð það, auga’ er hulið, 
hið svarta ský fær frelsarann ei duliö 
guðs Iielgri hjörð. 

þig hef, mín sál, í himins dýrðar Ijóma; 
þar herrann ríkir æ með fögruvn hlóma, 

0, Iát ei heimsins heiðr tælá þig. 







— 18 — 

GuS setr á þig sigrdjásniö ijdsa, 
er sjálíir drottins englar mundu kjósa 
að sœma sig. 

Ó, heimr, far með livað þú kallar gleSi; 
eg héSan a£ meS fúsu’ og ijúfu geði 
vil þola lífsins byrðar, kross og bönd. 

Ó, Jesú, þegar b'resta lífsins böndin, 
þá bjargi mér þín sterka líknarhöndin 
og annist önd. 

Eg þá mun upp til þín til himins fara 
og þig fá séS meS björtum engla skara, - 
er prísar æ þinn mikla guðdómsmátt, 
og sjá þá borg, er lífs er byggð á landi, 
og ljós guðs dýrðar, skært og síljómandi, 
á himni hátt. 


ÞRJÁR TEGUNDIR MANNA 1 KIRKJUNNI. 

Ritgjörðarbrot eftir Christopher Bruun , þýtt af ritst. , 5 Sam. {< úr tímaritinu „For 
frisindet Christendom (i (II, 2). 


])að er þrennskonar fólk í kristninni. Kjarna kristninnar 
myndar hinn sanni söfnuðr Jesú Krists, þaS er að segja þeir 
menn, sem fyrir eigin sæia lífsreynslu hafa lært Jesúm Krist að 
þekkja. Hann er þeim frelsan, hin eina, sem til er, frá synd, 
dauða og ríki satans. þeir hafa fundið til lífsafls þess, er liggr í 
dauða hans, og þess, sem er enn þá meira: hinnar yfirgnæfandi 
andans auSlegðar, sem sprettr upp af upprisu hans. þeir lifa í 
samfélagi meS honum og vita, aS hann er í þeim og þeir í hon- 
um. þeir vita, hvað þaS er, aS vera borgarar hins tilkomanda 
heiins og ganga öruggt áfram til hinna miklu samfunda með 
konungi sínum. 

En út frá þessum safnaöarkjarna er liópr manna, sem óttast 
guð á sama hátt og „hinir réttlátu" innan Israels til forna, en 
hafa ekki enn lært að þekkja kristindóminn eins og hann er í 
innsta eðli sínu eða meS sínum fullkomna krafti. HvaS dauði 



— 19 — 


Krists og upprisa þýöir fyrir líf manns hið innra, er þeim enn 
leyndardómr, hversu oft sem þeii- hafa heyrt um það talað og 
svo fjarri því sem þeir eru að hafa þar nokkuð til and- 
mæla. En það er alvarleg ósk þeiira að geta varazt, að brjóta 
boðorð guðs. þeir vita vel, að þeir eru menn syndugir; það 
stendr sem ritað í hjörtum þeirra, að cnginn, sem lifir, geti rétt- 
látr verið fyrir guði. þeim skilst vel, að ekki sé nein taug til 
ómenguð í eðli þeirra, enda þótt þeir sé mjög fjarri því að hafa 
þá tiltínning af hinu skelfilega afii syndarinnar, sem þeir menn 
hafa, er lifa samlífi með Jesú, hannig, að liann er í þeim og þeir 
í honum. þeir standa yfir höfuð að tala, eins og vant er að orða 
það, á grundvelli lögmálsins, líkt og börn hins gamla sáttmála. 
En mönnuin myndi skjátlast, ef þar af leiðanda skyldi vera litið 
svo á, að þeir láti guðs náð' vera sér óviðkomandi'. Einnig ísra- 
elsbörn þekktu náð guðs. þeir vissu, að Jehóva er „miskunn- 
samr og líknsamr guð, þolinmóðr, gœzkuríkr og trúfastr, sem 
auðsýnir gœzku í þúsund liöu og fyrirgefr misgjörðir, afbrot og 
syndir“ (2. Mós. 31, 6). Og þetta sama vita þessir Gyðingar 
kristninnar líka auðvitað. Og vel geta þcir menn til verið meö- 
al þessa folks, sem, þá er þeir standa augliti til auglits með synd- 
um sínum, halda sér dauðahaldi í þessa náö guðs, er hann hetír 
opinberað þeim í orði sínu, alveg eins og ísraelsmenn forðum 
gjörðu, án þess að hafa fundið til lífsafls þess, er liggr í blóði 
friðþægingarinnar, og án þess sá sannleikr hatí birzt þeim lif- 
andi, að þessi náð er oss veitt í Jesú Kristi. Og svo sem þeir líkt 
og sannir ísraelsmenn geta tíúið til náöar guðs, svo geta þeir og 
elskað lögmál guðs eins og ])eir. Hina brennheitu ást á lögmáli 
Jehóva, ergengr í gegn um sálma Davíðs og gamia testamentið í 
heild sinni, má að meira eða minna levti hœo-lega finna mitt 
uppi í kristninni lijá fólki, sem enn á þó eftir aö læra að þekkja 
„leyndardóm Krists“. Eg þori að segja þetta, því að svo árum 
skifti hefir þannig verið ástatt fyrir sjálfum mér og möi'gum, 
sem eg þekki. 1 stuttu máli að segja, þá geta þessir menn, að 
því er snertir hið innra líf þeirra í öllum aðalatriðum, nákvæm- 
lega svarað til trúaðra og „réttlátra“ ísraelsmanna. Munrinn 
er að eins sá, að Israelsmaðrinn trúði á Messías þann, er lcoma 
myndi, þar sem þessir menn trúa á Messías jiann, er kominn er, 
og er þó hið innra eðli hans þeim enn fullkornin ráðgáta. En 



— 20 — 


svo sem liver sannr ísraelsmaðr beiö eftirvæntingarfullr eftir 
opinberan Messíasar, svc- bíöa þessir menn þeirrar stundar, þá er 
Kristr muni opinberast í hjörtum þeirra. 

Ut frá þessum hiipi manna, sem mitt uppi í kristninni lifa 
sem sönn börn hins gamla sáttmála, er þriSji mannhóprinn, er 
svarar til ísraelsmanna þeirra, sem „ekki óttuöust Jehóva“, án 
þess þó beinh'nis að falla.frá og dýrka hjáguði. ]tað eru menn, 
sem lifa eins og þeirn veitir hœgast og helzt sýnist verða muni 
sér til hagsmuna, án nokkurrar verulegrar liugsunar um guð og 
eilífðina. Alloft geta þeir þó, einkunr ef þeir eiga lreima ofar- 
lega í stiga mannfélagsins, verið iausir við stórgjörðar syndir 
hið ytra í Jífinu, og einkum þær syndir, sem almenningi hlyti að 
verða kunnugt um. Og er eigi unnt,, þá er svo stendr á, að 
varna því, að þessir rnenn sé kyrrir í kirkjunni, svo franrarlega 
sem þeir ekki sjálfir af eigin hvöt kjósa það, að segja skilið við 
hana. Jþví yrði jafnvel eigi varnað, þótt kirkjan liefði eigi varp- 
að frá sér valdi því til að skilja sig við opinbera stórsyndara, 
sem upphaflega heyrði henni til. 

I kristinni kirkju eru þannig þrír flokkar manna, hver út 
frá öðrum eins og í hring með sameiginlegum miðpunkti. Innst 
eru hin sannlcölluðu börn hins nýja sáttmála, \it frá þeim þeir 
menn, er standa á grundvelli hins gamla sáttmála, „undir lög- 
málinu“, og ut frá þeim aftr fólk ];að, sem enn ]já er óvakið og 
„án lögmáls". það er eins og liið ullra helgasta, hið' heilaga og 
forgarðrinn í inusteri því, er guð í hinurn nýja sáttmála hefir 
byggt sjálfum sér af lifandi steinum. En auk þcss hefir kirkjan 
upp á eigin hönd bœtt við einskonar „heiðingja-forgarði“, þar 
sem opinberum stórsyndurum og afneitendum er leyft að búa. 
En sá forgarðr er viðaukabygging, sem alls ekki á heima í hinu 
andlega musteri eins og upphafiega var ákveðið að það skyldi 
vera. 


Þ J Ó Ð A B M E IN. 


Vér höfum nokkrum sinnum dregið fram ýmsagalla á þjóð- 
Iffi voru, sem oss fannst langtum of lítið tekið eftir af þeim, er 
öðrum fremr höfðu eða hafa köllun til að vaka yfir högum 



— 21 — 


þjóðarinnar, standa á verði og segja mönnum til þess, sein jijóð- 
inni stendr mest hætta af. Og höfum vér vanalega í bráðina 
sætt meira eða minna snörpum mótmælum frá jiessum sömu 
mönnum, sem sökum stöðu sinnar máttu kallast leiðtogar al- 
mennings. En er nokkuð hefir liðið frá, höfum vér vanalega 
haft þá gleði, að heyra eina röddina eftir aðra, iðulega einmitt 
frá þeim, sem upphaflega liöfðu risið til andmælagegn oss, endr- 
taka nákvæmlega hið sama, sem vér höfðum sagt, og oft jafnvel 
bceta við það svo og svo mörgu nýju líkrar eða sömu tegundar. 
Vér rituðum þannig á sínum tíma um íslenzkan „uppblástr," og 
óðar voru blöðin heima á Islandi full upp af ritgjörðum, þar sem 
reynt var að sanna, að fsland væri alls ekki að „blása upp“, hvorki 
í eiginlegum né öeiginlegum skilningi. En óðar en þau mótmæli 
voru liðin hjá, birtist ein greinin eftir aðra í blöðunum heima, 
þar sem einmitt er verið að frœða fólk um það, að skógarnir ís- 
lenzku, þessar litlu leifar, sem enn eru eftir, sé hraðförum að 
verða að engu og landið um leið að blása upp. Er í þessu sam- 
bandi lielzt vert að muna eftir ýmsum greinum eftir hr. Sæmund 
Eyjólfsson, sem nú í síðustu tíð liefir verið að rannsaka upp- 
blástrs-varnirnar á Jótlandi, með ]?ví að hann var uppliaflega 
einhver helzti maðrinn, sem mótmælti því, er vér höfðum sagt. 
—■ Uin íslenzkan „nihilismus" töluðum vér opinberlega. því 
var eigi síðr sterklega mótmælt, og var sem vér með því hefðum 
gjört oss seka í landráði. En svo rétt bráðum taka sum íslenzku 
blöðin og sumir þeirra, er mest láta almenning munnlega til sín 
heyra, til að bergmála það, sem vér höfðum sagt uin þetta efni og 
sem þá helzt leit út fyrir að enginn íslenzkr ættjarðarvinr þar 
heima með nokkru móti þyldi að heyra. Af blöðum á íslandi 
skulum vér í jiessu sambandi að eins nefna „fsafold 11 , það blaðið, 
sem langmest kveðr að og í flestum greinum er langt á undan 
öllum hinum. Allir, sem það hafa lesið, þeirra manna, er sárast 
tekr tii þjóðlífsmeina vorra, hafa víst einatt með fögnuði dázt 
að því, hve skarplega þjóðinni hefir þar hvað eftir annað þessi 
síðustu ár vcrið refsað fyrir deyfðina og doðann, sem æfinlega 
vill þar verða þröskuldr í vegi fyrir sérhverju nytsemdarfyrir- 
tœki. Og at' mönnum heima á íslandi, sein mest eru þar nú op- 
inberlega talandi, viljum vér helzt nefna séra Ólaf Ólafsson, 
prest í Guttormshaga. það er kunnugt, að sá maðr hefir í seinni 



— 22 — 


tíð flutt hvern fyrirlestrinn eftir tinnan út af nútíðarhögum 
þjóðarinnar, einkum og sér í lagi aö ])ví, er kemr til hins and- 
iega lífs. Og að því, er sjá hefir m>4tt á blöðunum, ]«í virðist 
almenningr hafa gjört góðan róm að boöskap lians. En hvað 
hefir svo verið efnið í þeim boðskap? Aðallega einmitt hið 
sama og það. er áðr var komið frá oss og sem þá þótti mörgum 
þvílík dœmalaus fjarstœða: framtaksleysið í þjóðinni og hinn 
mikli skortr hjá henni á alvarlegri umhugsan um hennar eigin 
ástœður. Reyndar hefir fyrirlesari þessi ekki getað stillt sig um, 
upp á meiri manna móð, að skjóta inn í að minnsta eina af 
þessum refsirœðum sínum mótmælandi umkvörtun um aðfinn- 
ingar vorar héðan að vestan gegn íslenzkum þjóðlífsgöllum; en 
það gjörir ekkert til; hann talar eins fyrir því með svo sterkum 
orðum, sem hann virðist hafa átt til í eigu sinni, gegn því, er 
vér einu sinni leyfðuin oss að kalla íslenzkan „nihilismus". Svo 
hvað sem líðr öllum mótmælum gegn aðfinningum þeim frá oss 
og öðrurn í hópi voium hér, sem hér er um að rœða, ]rá megum 
vér glaðir þakka fyrir það, iive sterklega og margfaldlega 
athugasemdir vorar við þjóðlífsástandið á ættjörð vorri hafa 
verið viðrkenndar þar heima— athugasemdir, sem vér í clýpstu 
alvöru og eftir margprófaðn umhugsan höfum fundið oss knúða 
til að koma fram með opinberlega. 

Yér skulum nú ekki þreyta iesendr vora á því, nð tína sam 
an allar slíkar athugasemdir frá oss í liðinni tíð um það, sem 
oss liefir virzt viðsjált eða háskalegt í högum þjóðar voirar. Að 
eins eitt skulum vér nú minna á. þegar á fyrsta æfiári blaðs 
þessa tókum vér skýrt fram, hvílíka ógæfu það heföi í för mcð 
sér fyrir ísland og íslenzku Jijóðina, að úrvalið af námsmönnum 
hennar væri á ári hverju sent burt úr landinu til þess að mót- 
ast andlega á stað, sem eins og Kaupmannahöfn, samkvæmt því, 
er eldgömul reynsla hefir sýnt, hefir svo sorglega lítið því til 
varnar, að þessir ungu í.dendingar stórskemmist bæði í einn og 
annan máta. Oss var það reyndar ekki dulið ])á, né heldr hefir 
oss nokkurn tíma síðan dulizt það, að ýmsir landar vorir hafa 
bæði á fyrri og síðari tíðum sókt margt virkiiega gott til Kaup- 
mannahafnar og liafa fyrir veru sína þar, að minnsta kosti með- 
fram, orðiö hinir mestu nytsemdarmenn fyrir land sitt og lýð. 
En hitt stóð í huga vorum sem áreiðanlegr sannleikr eins fyrir 



—23— 


því, að þessar utanfarir íslendinga hefði yíir höfuS svo mikið 
illt í för með sér, að bryri nauðsyn væri, ef eigi að hefta þær 
með öllu, þá að ininnsta kosti að fá þær takmarkaðar að stórum 
mun. þ)að gat virzt talsvert varasamt að hreifa annarri eins 
kenning og þessu. Maðr gat búizt við sterkum mdtmælumgegn 
öðiu eins nýmæli; því að allr þorri þeirra Islendinga, er bæst 
eru settir í hinu íslenzka þjóðfélagi, hafa vitanlega menntazt í 
höfuðstað Danmerkr. Og gat því litið svo út, að þessi kenning 
vor væri persónuleg árás á allan þann mannflokk. En hvernig 
sem á því helir staðið, þá heyrðist engin rödd til að mótmæla 
því, sem vér höfðum sagt um þetta efni, svo það mátti nærri því 
virðast sem þetta væri talað út úr hjarta íslenzkra rnennta- 
manna. Einn háttvirtr vinr vor, hr. Björn Jónsson, ritstjóri 
„ísafoldar", gat þess reyndar eitt sinn við geflð tœkifœri, jafn- 
framt því að hann væri oss alveg samdóma um þetta mál, að hið 
sama hefði einatt áðr verið tekið fram þar heima hæði í rœðum 
og ritum 1 ). Svo virzt gat, að hér væri ekki um neitt nýmæli 
að rœða og því ekki að ncinu leyti til að hneykslast á. En aö 
því er vér hezt vitum, var það þó nýmæli að því leyti, sem það 
var ein hlið á málinu, er naumast fyr hafði verið sinnt, en vér 
lögöuin sérstaklega áhórzlu á Hagr þjóðarinnar í trúarlegu og 
siðferðislegu tilliti hafði oss vitanlega aldrei verið settr í sam- 
band við háskólagöngu íslendinga til Kaupmannahafnar fyr en 
vér hreifðum því máli. En engu að síðr sluppum vér algjörlega 
frá mótmælum. það, sem vér þá í þessu tilliti héldum fram, 
var það, að þessi háskólavist Islendinga gjörði allan þoria þeirra 
að trúleysingjnm. Lýstum vér því á sínum tíina, hve sorglega 
óheppileg væri flokkaskiftingin menntuðu mannanna þar í Dan- 
mörk og sérstaklega þar við háskólann, þar sem að einu leyti 
héldist í hendr frjálslyndi í stjórnmálum og vantrú á boðskap 
kristindómsins, og að hinu leyti trú og pólitiskr aftrhaldsandi. 
Enda væri sannleikrinn sá, að hinir tiltölulega fáu fslendingar 
við háskólann danska eða frá honum, sem héldi sinni kristnu 
barnatrú, hölluðust yflr höfuð í ófrelsisáttina, að því er stjórn- 
mál snerti, og lrinsvegar hefði þeir af hinum háskólagengnu 
löndum vorum, sem ákafastir væri með pólitisku frelsi, jafnaðar- 
lega horn í síðu kristindórnsins. þessu varð nú vissulega ekki 
1) öjá „Menntunarás'.andið á ísiandi“, Rvík 1890, II, bls. 37. 



—24— 


meS rökum neitaS, enda bar ekki á því, að neinn maSr reyndi 
þaS. þvert á rnóti í'óru nú að heyrast fleiri raddir í þá átt, aS 
vegrinn til menntunar gegnum liinn danska liáskóla væri mjög 
varúðarverSr fyrir íslendinga. þannig birtist t. a. m. skýrsla 
í einu Itvíkr-blaSinu („þjóSólfi“ aS oss minnir) frá mjög merk- 
Um manni, sem þó ekki nafngreindi sig, en sem vér síSar feng- 
uui að vita að var séra Jón heitinn Steingrímsson, cr mcð 
rökum sýndi, hve raunalega stórt brot af hópi íslenzkra náms- 
rnanna háskólagenginna jafnaðarlega týndist úr lestinni og 
yrði þjóð sinni að engu. Nokkru seinnaú hóf „Sunnanfari", 
hið íslenzka myndablaS, göngu sína frá Kauþmannahöfn undir 
ritstjórn liins ötula frœðimanns dr. Jóns þorkelssonar. Og var 
þaS eigi lítið gleðiefni, er vér í einu af fyrstu númerum blaðs- 
ins 2) fengum ritgjörS eina, saman setta af mesta dugnaði, um 
liásköla á íslandi. Kemst ritstjórinn þar inn á sama efniö og 
vér höfum nú veriS að tala um og segir meSal annars, aS „það 
verði aldrei metiö til peninga allt það manntjón, sem ísland hafi 
beðiö af þessum Hafnárferðum". Og svo enn frernr þetta, sem 
oss finnst bvsna rösklesra ritað: 

„Hvað margir ætli þeir séu, sem ef til vill lrafa náð ein- 
hverju prófi og svo kornizt í embætti, en hafa veriö orSnir dug- 
lausir slæpingar, þegar ættjörðin fékk þá aftr og urSu aldrei 
nýtir menn? Og þá eru hinir ótaldir, sem verr hefir iarið. En 
oss þykir óþarfi að gjöra tilraun til að reikna út, hve margir 
þeir hafa verið, en svara skulum vér, ef nokkur þorir að bera 
brigður á það, sem nú var næst talið, því það eru til œrin rök 
og sum allnærri, enda er þetta alkunna, því það er reyndar það 
sama, sem Norðmenn kvörtuðu um fyrir 1813. þeir sendu eins 
og íslendir.gar sonu sína til Kaupmannahafnar, hrausta og ó- 
skemmda drengi, en heimtu þá inarga aftr eyðilagða menn, og 
svo var komið, að Norðmenn voru nær hættir aS sœkja há- 
skólann." 

Hann hefir áðr \ erið tekinn inn í ,,Satneininguna“, þessi 
greinar.stúfr 3 ?. Og vér leggjum hann nú í annaö sinn meS á- 
nœgju fram fyrir lesendr vora, því að hér er um mikið velferð- 
armál fyrir jijóð vora að rœSa, og vér erum höfundinum samdóma 
mn livert einasta orð, sem liann segir á þessum stað. 

I) í Júlí 1891. 2) Fyrir Október 1891. 3) í Febniar 1892. 



—25— 


En svo kom nú fyrir ekki löngu 1 ) það atvik fyrir, að þetta 
sama blað „Sunnanfari" bar meðal annars á borð fyrir lcsendr 
sína kvæði tvö og smásögu eina eftir einn Kaupmannahafnar- 
Islendinginn, þar sem hann með nöprum og háðulegum orðum 
„velti sér yfir“ kristindóm og kirkju og ineð þessu orðalagi sínu 
að sjálfsögðu stórhneykslaði þá lesendr blaðsins, sem enn bera 
lotning fyrir guðlegri opinberan kristindómsins. Auðsjáanlega 
hefir ritstjórinn haft hugmynd urn, að þetta, er á tungumáli 
kristinna manna er kallað guðlast, rnyndi mörgum verða að 
hneykslunarhellu; um það ber dálítil ritstjórnar-athugasemd 
vott, er samferða var látin verða öðru kvæðinu. það skilst, að 
liann lætr þessar „sendingar“ i blaðið móti betii samvizku. Og 
svo getr hann þess, eftir að „Kirkjublaðið" í Reykjavík 2 ) hafði 
ofrlítið minnzt á þetta hneyksli, að það liafi verið eins og við 
mátti búast, að slíkt rit gæti ekki látið þetta orðalaust. En svo 
var líka „Sameiningin' 1 skömmu áðr 3 ) komin með sína athuga- 
semd um þetta mál og sýndi með skýrum og skörpum orðum 
fram á, að allir siðaðir inenn, enda þótt þeir hefði kastað kristinni 
trú, teldi það fyi'ir neðan sig að fara með guðlast, og lét svo blað- 
ið undran í Ijósi yfir því, að ritstjórn „Sunnanfara" skyldi hafa 
getað feimið af sér að láta blað sitt bera annan eins óþverra út. 

það var við sama tœkifœri tekið fram í blaði þessu, hve 
ámátlega þetta uppátœki „Sunnanfara" stingi í stúf við þau 
ummæli blaðsins uin Hafnarstúdentana íslenzku, sein vér til- 
fœrðum hér að framan. Og sannarlega skyldi maðr hafa mátt 
ætla, að blað, sem aðra eins lexíu hefir flutt um spilling íslenzkra 
námsmanna í Ivaupmannahöfn 4 ), kremi ekki undir sömu rit- 

i) í September og Október 1892. 2 ) í Nóvember 1892. 

3 ) í September 1892. Sera Friðrik J. Bergmann annaðist þá eins og rllt hið 
liðna ár í sjúkdómsforföllum vorum ritstjórn ,,Sameiningarinnar“, en vér þurf- 
um trauðla að geta ]>ess, að vér erum þeirri grein hjartanlega samþykkir, enda 
berum vér á henni eins og öllu öðru í blaði þessu frá þeim tíma eftir séra Frið- 
rik fullkomna ábyrgð. Má og þess hér geta, að stœði sá maðr fyrir liðinna 
íra samvinnu oss eigi eins nærri og hann gjörir, myndum vér opinberlega hafa 
þakkað honum af öllu hjarta fyrir hið ágæta verk, sem hann vann í vorn stað 
fyrir blað þetta alla þá löngu tíð, sem vér vorum gjörsamiega frá verkum. 

4 ) J>að væri í sambandi við þetta mál vel vert fyrir alla íslenzka ættjarðarvini, 
en allra helzt blaðamennina heima á íslandi og aðra fremstu leiðtoga þjóðar- 
innar í andlegum efnrm, að renna augum sínum yfir ritgjörð eina um ,,Den 
dannede Liderlighed “ eftii Christopher Brmui, hinn góðfræga frelsisvin og 
Kristindómstalsmann í Noregi, í tímariti hans ,,For frisindct Chnstendom ‘‘, 
S.árg., nr. 8 . 



—2G— 


stjórninni aS eins luku ári seinna með aðra eins eitraöa spilling- 
arávexti eins og þessi guðlej í 'sissamsuða í bundinni ogóbundinni 
rœðu eftir þorstein þennan Erlingsson. því að án alls tillits til 
þess, hvort ritstjórar „Sunnanfara" (því þeir eru nú orönir tveir) 
eru trúaðir menn eða vantrúaðir, þá finnst oss þeir ætti að hafa 
tekið eftir því, að þeir íslendingar, sem dýpst hafa sokkið í sið- 
ferðislega spilling þar í Höfn eins og annarsstaðar, hafa yfir höf- 
uð að tala áðr en þeir sukku þannig verið búnir að varpa frá 
sér trú kristindómsins. Yér scgjum auðvitað ckki, að allir, sem 
trúnni hafa kastað, hafi siðferðislega lent í sorpið; en hitt þorum 
vér að fullyrða bæði um íslenzku Hafnarstúdentana og aðra. 
sem siðferðislega hafa „farið í hundana", •— svo vér viðhöfum 
það alþekkta orðatiltœki, — að þeir liafa áðr verið búnir að líða 
trúarlegt skipbrot. 

Allt þetta, sem nú er sagt urn þetta mál, leiddumst vér til 
að koma með út af þeirri frétt í nýkomnum „Sunnanfara" 1 ), að 
Islendingrinn, sem blaðið hafði guðleysis-kvæðin og hina and- 
styggilegu srnásögu frá, hafi, útafþví, er „Sameiningin” sagði 
í haust um þetta athœfi, verið heiðraðr með nokkurra króna 
glaðning frá fjörutíu andlegum brœðrum hans m.eðal íslendinga 
þar r kongsins Kaupmannahöfn. „Sameiriingin“ á það þá á sinni 
samvizku, að þorsteinn Erlingsson ér orðinn píslarvottr íslenzkr- 
ar Kaupmannahafnar-vantrúar. Heldr ]rarf nú lítið að koma 
við vantrúna hjá þessurn löndum vorum við hinn danska Mímis- 
brunn til þess að þeir gefi hijóð frá sér' Og lreldr þarf líka lítið 
til þess að verða skoðaðr píslarvottr vantrúarmegin' 

„Sunnanfari" hefir þakkir að fœra „Sameiningunni", fy rst 
og fremst fyrir píslarvottsglaðninguna, sem þorsteinn Erling.s- 
son fékk frá sínuin fjörutíu elskulegu vantrúarbrœðrum út úr 
því, sem „Sam.“ sagði, og þar næst í sínu eigin nafni fyrir fjölg- 
andi styrktarmenn út af hinu sama. Vér höfum til þessa fyrst 
það að segja, að vér samfögnum hr. jrorsteini út af því fyrir til- 
vcrknað „Sameiningarinnar“ að hafa nrr þessar krónur til að 
moða úr og þurfa svo ekki, að minnsta kosti á meðan þær 
hrökkva, að leita neinna lakari fjárfanga sér til viðrlífs. Og 
þar næst geturn vér líka glaözt af því, ef það er satt, að „Sunn- 
anfari" er að fá meiri út'ireiðslu, hvort sein ]rað er oss að þakka 


i) Frá síðast liðnum mánuði. 



—27— 


eða öörum. því aö bæði er það, aS ýmislegt gott hefir staöiö í 
blaðinu, sem vel verðskuldar það, að þaö sé lesið af sem flestum; 
og í annan stað var nauðsynlegt, aS það kœmi einu sinni út 
nœgilega svart á hvítu, hve mögnuS vantrú getur verið til í 
hópi íslenzku stúdentanna í Kaupmannahöfn. Nú er í því efni 
sjón sögu ríkari, og rná þá opinberan þakka „Sunnanfara“ áund- 
an öllum öðrum. Elcki svo að skilja, að vér óskum nú beinlínis 
eftir meiru sömu tegundar. þvi nóg er vissulega þegar komið 
því til sönnunar, sem „Sunnanfari" upphaflega sagði, að „það 
verðr aldrei metið til peninga, það manntjón, sem ísland heflr 
beðið af þessum Hafnarferðum“. Vér vonum, að það verði 
heima á íslandi fyrir þá opinberan, sem „Sunnanfari“ hefir kom- 
ið með, hér eftir rneira en áðr farið að líta eftir framtíðarvon- 
inni í íslenzkum stúdentum í Kaupmannahöfn, og ef sú von 
rretist, þá hefir jafnvel hin svarta hlið á „Sunnanfara“ ekki 
verið til ónýtis. 

Annars er gleði að taka cftir því, aS þrátt fyrir þann gutt, 
sem hlaupið hefir í „Sunnanfara“ við oss út af aöfinningum vor- 
um, þá er eins og ritstjórn blaðsins só líka á því, að nóg sé kom- 
ið af vantrúarmáli, því nokkuð er það, að ekki hefir í síöustu 
tíð kennt neinnar vonzku á móti kristindóminum í því, sem 
blaðið hefir haft meðferðis frá þorsteini Erlingssyni eða neinurn 
öðrum. Og af því að sem sagt nóg var lcomið til að sýna þjóð- 
inni andann í hinum hálærða íslenzka Hafnarlýð, ]?á er siör en 
svo, að vér misvirðum þetta vantrúarhvarf í hinum seinni blöð- 
um „Sunnanfara" að neinu leyti við ritstjórnina. 

- • ( - 

F E RM I N G A R S A L M R 

cftir séra Lárus Ilalldórsson, sendr af höfundiniun. 

A sáttmálans heilögu hátíðarstund 
í hús guðs vér komum með glaðværa lund. 

Legg, faðir vor, börnunum blessun og lið, 
sem binda nú hjörtu sín frelsarann við. 

þér, faðir vor himneski, felum vér nú 
þann fjársjóð, er áðr oss beztan gafst þú. 

O, annast og biessa vor elskuðu börn 
og athvarf þeim vertu og fullnaðarvörn. 




—28— 


Fyll hjörtun hin ungu meS himneskum friS; 
þinn heilagan anda lát veita þeim lið. 

Hann freisting þau verji og falli og synd, 
en falli þau, sýni’ hann þeim lausnarans mynd. 

þitt blessaöa orð'ið þeim búi í sál 
og heri þess vottinn við athöfn og mái, 
að frelsarans dœmi og frelsandi náð 
þeim fast sé í huga í lengd og í bráð. 

Heyr játningu góða, scm gjöra þau brátt, 
æ, gæt þeirra’ og haltu þeim rétta við átt; 

I von, trú og kærlcik þau varðveit og geym, 
að vegferðarlokum svo komist þau heim. 

Já, heim til þín upp yfir hættur og fár 
öll hrósandi sigri’ eftir afþerruð tár 
leið börnin vor, faðir, vér biðjum þess nú, 
vér biðjum þess allir í frelsarans trú. 

þú oss gafst, vor faðir, þinn eingetinn son, 
vort athvarfiö bezta og huggun og von. 

Svo aftr þér gefum vor ástkæru börn; 
um æfina lausnarinn þeirra sé vörn. 


BEECHER OG INGERSOLL. 

Ingersoll var eitt sinn að heimboði með hinum nafufi-æga 
presti Henry Ward Beecltev, auk þeirra voru einir 4 eða 5 aðrir 
nafnkunnir menn þar saman komnir. Mesti fjöldi af máluin 
bar á góma, og fór þar fram vörn og sókn fimlega m jög, eins og 
við var að búast, en trúarbrögðunum höföu menn enn þá ekki 
komið nærri, og var hinn andríki „fríþenkjari“ auövitað of kuit- 
eis til þess sjálfr að vekja máls á því efni. En einn af gestunuin 
langaði til að koma þeim satnan, Ingersoll og Beecher, og laum- 
aði að háðglósu einni um „kreddur" Ingersolls, eins og hann 
komst að oröi. Ingersoll vaið ekki orðfátt, heldr varði harm 
sig mælskulega, eins og honum er tamt. Ymsir tóku nú til 
máls á móti lionum, en Beechei- stcinþagði. Sá, sern \ r akið hafði 



—29— 


máls á þcssu cfni í von um að Beecher mundi gefa Ingersoll 
ráðning, spurði að síðustu: „Mr. Beecher, hafið þér ekkert að 
segja um þetta efni?“ 

Gamli maðrinn rétti liœgt og stillilega úr sér og sagði: 
„Ekki neitt. En cf þér viljið leyfix mér að fara að tala um 
annað, skal cg segja yðr, að meðan þér voruð að þrátta, var eg 
að liugsa um mjög sorglegt atvik, sem eg var sjónarvottr að 
í dag.“ 

„Hvað var það?“ spurði Ingersoll, sem alkunnr er fyrir 
viökvæmni sína. 

„þegar eg gekk í dag ofan til borgarinnar," sagði Beecher, 
„sá eg aumingja haltan mann, sem með mikilli áreynslu var að 
reyna að komast yfir forarpoll á hœkjum sínum, svo hann gæti 
gengið þurrum fótum liinum megin við veginn. Hann var kom- 
inn út í miðjan pollinn, þegar stór og sterkr dóni, er sjálfr var 
alþakinn for og leðju, kom og hratt honum, tók hœkjurnar lians, 
kastaði þeim langar leiðir og skildi hann svo eftir alveg hjálpar- 
lausan, fálmanda fyrir sér í forarpollinum, þar sem hann var að 
því kominn að drukkna." 

„Skárri var það nú þorparinn!“ sagði Ingersoll, og tóku allir 
undir það með honum. 

„Já,“ sagði Beecher og stóð urn leið upp úr sæti sínu — „já, 
Mr. Ingersoll, og þér eruð maðrinn. Sál mannsins er fóthrum, 
en trúarbrögðin gefa henni hœkjur, svo hún geti dregið sig á- 
fram eftir stígurn lífsins. það eru kenningar yðar, sem varpa 
þessum liœkjum burt og skilja mannssálina eftir einsog hjálpar- 
lausan aumingja í díki örvæntingarinnar. Ef þér álítið það 
köllun yðar, að svifta mannssálirnar einu stoðinni, sem þær eiga 
liér á jörðinni, — trúarbrögðunum, þá haldið lienni eins 
lengi áfram eins og þér hafið ánœgju af. það þarf æfðan bygg- 
ingameistara til að reisa vandað og varanlegt hús. En það 
þarf ekki nema auðvirðilegan þorpara til að kveykja í því og 
láta það brenna til kaldi’a kola.“ (Fr. J. B.) 


Hinn litli lúterski söfnuðr í Selkirk hér í Manitoba missti i 
fyrra kirkju sína á einkennilegan hátt. Fyrir tilstilli varafor- 

seta kirkjuféiags vors, séra Friöriks J. Bergmanns, komst í 



- 30 - 


fyrra vetr sú samþykkt á meðal hinna tveggja flokka í söfnuði 
Selkirk-inanna., að láta ágreiningsmálið út af hinni heiniildar- 
lausu prédikan séra Magnúsar Skaftasens í kirkju safnaðarins 
bíða þangað til á næsta kirkjuþingi. En þvert ofan í samþykkt 
þessa komu mennirnir, sem upphaflega höfðu kveykt ófriðinn 
þar í söfnuðinum og mest hlynnt að vantrú séra Magnúsar, því 
tii leiðar, að söfnuðrinn löngu fyrir kirkjuþing var sagðr úr 
kirkjufélaginu, án alls tillits til þess, að all-mikill hluti þessa 
sáma safnaðar var algjörlega ú móti því ódrengilega og óheilla- 
væna uppátœki. Með því að þetta safnaðarbrot, sem ámóti var, 
var tiltölulega fámennt, bjuggust heitrofarnir við því, að sá 
partr myndi að sjálfsögðu gefast upp og að um lúterskan söfn- 
uð í Selkirk, standandaí kirkjufélaginu, yrði svo eigi framar að 
tala. En þcim brást hér sín bogalist. Hinn litli lúterski Sel- 
kirk-söfnuðr hélt sér, eins og ekki hefði í skorizt, og sendi mann 
á kirkjuþing, enda var úrganga safnaðarheildarinnar úr kirkju- 
félaginu að sjálfsögðu dœmd naarkleysa ein. En um leið og 
meiri hlutinn, sem upphlaupsmennirnir drógu með sér, skildi 
sig frá söfnuðinum, köstuðu þessir utauv*ltumenn eign sinni á 
kirkjuna eða guðsþjónustuhúsið, sem söfnuðrinn hafði komið 
sér upp fyrir fám árum, og notuðu það eins og það væri lögleg 
eign þeirra, og neyddist þá hinn rétti kirkjueigaudi, lúterski 
söfnuðrinn, til að lána skólahús nokkurt fyrir guðsorðasamkom- 
ur sínar. þannig leið og beiö þangað til nú í vetr nokkru eftir 
nýár. þá gjörðu sömu mennirnir, sem áðr höfðu fengið meira, 
hluta fólksins til að ganga úr hinum lúterska söfnuði, tilraun 
til að fá hina lútersku safnaðarmenn inn í .sinn hóp, vitandi, að 
ef það heppnaöist, myndi þeir fá þá yfhhugaða með atkvæða- 
fjölda. En þessi tilraun misheppnaðist, og leiddi að eins til 
þess, að hinn lúterski söfnuðr fór að brjótast í því, aö ná aftr 
kirkju sinni úr höndum andstœðinganna ásamt lóðarbletti þeim, 
er kirkjan stendr á. þetta heíir hvorttveggja tekizt, svo kirkjan 
er nú aftr komin í hendr hinna réttu eigenda. Hérlendr maðr, 
sem söfnuðrinn upphaflega fékk kirkjulóðina frá, hefir nýlega 
geíið söfnuðinum eignarbréf fyrir lóðinniog í þvíákveðið,að blettr 
sá sé eign lútersks safnaðar islendinga þar á staðnum, er standi 
í liinu íslenzka lúterska k'irkjufélagi hér í landi, þannig, að 
breyti söfnuðrinn trúarjátning sinni eða segi skilið við nefnt 



—31— 


kirkjufélag, þá hverfr landeign þessi aftr til þess manns eSa 
erfingja hans, sem upphaflega lét hana af hendi við söfnuSinn.— 
Er vonanda, aö hinn litli lúterski Selkirk-söfnuSr fái nú í friði 
að halda kirkjueign sinni, bæSi húsinu og lóðinni. 

Um áramótin, þá er ritstjóri blaSs þessa tók aftr sjálfr við 
ritstjórninni, gleymdist alveg að geta þess í fréttaskyni, að 
kirkja hins íslenzka safnaðar í Marshall í Minnesota-ríki, sem 
er einn hluti af prestakalli séra N. Steingríms þorlákssonar, var 
þá skömmu áSr komin upp aS nýju. Hefir guðshús þetta vcrið 
reist í stað kirkjunnar, sem söfnuSrinn hafði nýlega komið sér 
upp, þá er kirkjufélag vort hélt hið sjöunda ársþing sitt árið 
1891; en það eyðilagöist í óveðri í fyrra. - Hin endrreista kirkja 
í Marshall er að stœrð 24x32x14 fet með einkar snotrum turni 
og að öllu vandaðra og smekklegra hús en hin fyrri kirkja. Yar 
hin nýja kirkja fullgjör, þá er séra Steingrímr prédikaði þar í 
fyrsta sinni 4. sunnud. í aðventu, að því undanteknu, að hún 
var enn ómáluð. 


í ár eru 300 ár liðin síðan lútersk trú varfyrir fullt og fast 
innleidd í Svíþjóð. það var á fjölmennri kirkjulegri samkomu 
í TJppsölum árið 1593, að tekin var sú þýöingarmikla ályktan, 
að gjöra Ágsborgarjátninguna að trúarjátning sœnsku þjóðar- 
innar, og liefir Svíþjóð síðan verið lúterskt land. I ininning 
um þetta stórmerkilega atriði í þjóðarsögu Svíaheldr hin sœnska 
Ágústana-sýnóda í næst komanda Júnímánuði viðhafnarmikla 
júbílhátíð í Rock Island, stjórnarsetri Illinois-ríkis í Bandaríkj- 
um, þar sem fremsta menntastofnan þess kirkjufélags á heima, 
og á enn fleiri stöðum. Hefir til þessara hátíðarhalda auk ann- 
arra merkismanna heiman úr Svíþjóð verið boðið von Sheele bisk- 
upi, sem er einhver helzti guðfrœðingr og kirkjulegi rithöfundr 
Svía. Er hann væntanlegr til New York snemma í Maí, og 
býst við áðr en júbilhátíðin verSr haldin að heimsœkja Chi- 
cago til að sjá heimssýninguna mildu, ferðast vestr til Kansas 
og víðar, þar sem eru aðalbyggðir Svía hér vestan hafs. 


Eftir því, sem hið lúterska blað The Worlcman segir frá, er 
á þessum tíma sjmileg tilhneging meðal allmargra IJnítara í 



- 32 - 


Nýja-Englands-ríkjunum til að fcera sig nær virkilegum cvan- 
geliskum kristindómi. ltit citt nýútkomið ];ar eystra, er nefnist 
„In apirit ccnd in truth“, með ritgjörðum eftir sjö unga heldri 
kennimenn Unítara, þykir bera þess ijósan vott. Kœmist eitt- 
livað svipaðr andi inn í þú deild ameríkönsku Únítamnna, sem 
hinir svo kölluðu íslenzku Únítarar hér hjá oss fá forlorgun frá, 
þá fœri freistingin að verða heldr lítil fyrir þá, einstöku íslend- 
inga, sem gjörsamlega hafa kastað allri guðstrú, að bindast fóst- 
brœðralagi við þann iiokk. Slíkir menn eiga ekki samsuðu við 
aðra Únítara en þá, sem í vantrúarlegu tilliti eru að vaxa niðr 
á við. 


Síöan um nýár hefir sœnskt lúterskt kirkjublað komið út * 
liér í Winnipeg. það er mánaðarrit og lieitir Síons Vaktare. 
Ritstjórinn er séra Udden, prestr sóensku kirkjunnar, sem vígð 
var í haust. 

Ágústana-sýnódan sœnska er á ieiðinni með að stofna nýtt 
Qollerjc í Chicago. það á að heita Martin Luther College, og 
kennsla í neðstu bskkjum þess á að byrja í haust. 

Annað nýtt mllegc ensk-lúterskt er hin unga enska 
Missouri-sýuóda, dóttir Missouri-sýnódunnar þýzku, að stofna í 
bœnum Winfield í Kansas. þýzkr leikmaðr einn auðugr hefir 
gefið til þess landblett í þeim bœ og stórsummu í peningum. 

Lexíur fyrir sunnudagsskólann; annar ársíjórðungr I 893 . 

10 . lexía, sunnud. 4 . Júní: . Lotning og tríímennska (Précl. 5 , 1 12 ). 

11 . lexía, sunnud. 11 . Jiiní: Ilugsa til skaparans (Préd. 12 , 1 -7 og 13 - 14 ). 

12 . lexía, sunnud. 18 . Jiiní: Ríki Mcssíasar (Maí. 3 , 1 -^ 12 ). 

13 . lexía, sunnud. 25 . Jiiní: Yfirlit. 

Sæbjörg, mánaðarblað með myndum, 1 . árg. Réfetjóri ‘ .séra O. V. 

(iíslason. Kostar 60 cts. l r æst hjá ritstjóra ísafolclar. 

Slllinaiifara hafa Kr. Ólafsson, 575 Main St., Winnipeg v Sigftis Berg- 
mann, Gardar, N. D., og G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn. I hverju blaði 
mynd af einhverjum merkum manni, ílestuin íslenzkum. Kostar einn clollar. 

ísafold. lang-stœrsta blaðið á íslandi, kemr tir tvisvar í viku allt árið. 
kostar í Ameríku $ 1 , 50 . Ilið ágæta sögusafn ísa/oldar 1889 og i89o fylgir í 
kaupbœti.—,,Lögbcrg“, 578 Main .Str., Winnipeg, tekr við nýjum áskrifendum. 1 

KIRKJUBLAÐIÐ , ritstj. séra J>órh. Biarnarson, Rvík, 3. árg» 1893, c. 4^5 arkir. 
auk ókeypis fylgiblaðs, ,,Nýrra kristilegra smárita,“ kostar 60 ets. ogfæsthjá W.II. 
Paulson, Winnipeg, Sigf. Bergmann, Gardar, N.Dak., og G. S. Sigurðssyni, Minne- 
ota, Minn. 


,,SAMEININGIN‘' kemr út mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00, 
árg.; greiðist fyrir fram. —Skrffstofa blaðsins: 704- Fifth Ave. N., Winnipeg, 
Manitoba, Canada.—ÚtgáfunefncTv Jón Bjarnáson (ritstj.), Páll S. Bardal, Friðrík 
Bergmann, Ilafsteinn Pétrsson, N. Stgr. £>orláksson, Mngnús Pálssqn , Tón Blönckí. ' 

I-RENTSMIDJA I.ÖGBERGS — WINNIFEG. ' -tN J 




